
















CAN NEWYDD. 





1. Mae rhyw newyddion rhyfedd, bob dydd yn d'od i'm clyw, 
)ros foroedd llydain, geirwon, i'r wlad lle'd wyf yn byw; 
O China fras ac India, yn fynych clywsom ni, 

i'od miloedd o blant gwragedd yn colli eu gwaed yn Ili'. 


2. Mae'r bwystfil cas o bechod a'i ben yn uchel iawn, 
Er cymaint o bregethu sydd fore a phrydnawn, 
Godineb, lledrad, mwrddrad, a medd'dod ffiaidd cas, 
A'r hen ddrwg anudonwr sydd 'nawr yn ledio'r ma's. 


39. Mae'n syn i feddwl hyny, wrth gofio'r man lle mae, 
ŵn rhith bregethu'r Iesu yn geidwad i bob rhai; 

Mwy syn, 'rwy'n tystio etto fod pleidwyr iddo'u bod, 
Erioed ni chlywais hanes mor warthus dan y rhôd. 

4. Fe dyngodd nad adwcenai o'r gwr fu cyd yn byw 
Yn gymydog agos iddo, 'rwy'n tystio mai gwyr yw; 
Bu yn gwaddota i'r lordyn flynyddau lawer un, 

Ac wedi'r cwbl gwadai nas gwyddai am y dyn. 

5. Y'mlaen yr aeth ef wedi'n â wyneb digon hy, 
Atebodd y cyfrei thiwr, dim drwg nichlywaisi; 
Yr wyfayn ei adnabod dros ugain mlynedd ma ith, " 
Erioed o'r blaen ni chlywais ei ddrwg na'i ffiaidd waith. 


« 


6. Ac yntau yr hen gelwyddwr er's 'chydig bach yn ol, 
Yn dweyd y gwyddai o'r goreu am eu gweithredoedd ffol; 
Wrth ffrynd y bu yn adrodd, gwirionedd eglur yw, 

Fe saif i brofì hyny tra byddo ar dir y byw. 

7. Ac nid yn unig hyn, fe brofir etto fwy, 

Fod lordyn un diwrnod hcb fyned maes o'r plwy, 4 
Yn gwneuthur pen neu heddwch, rhwng y partyon hyn, 
Ac etto fe â dyngodd eì bod fel papyr gwyn. 


8. Ni thyngsai dihyr un, beilu, na (hinecr, mewn un lle. 
Llwon mor gelwyddog a'r llwon 'dyngod de; 
Rhag ofn cacl eu cosbi, a'u dodi'n mhclli fyw, 
A'r lordyn nid oedd ofn na chyfraith dyn na Duw. 


9. Canlynwyr Orist ystyriwch, mae bellach yn llawn bryd 
Y llwon crchy ll dyngodd, cel wyddau, o'ent rgyd; 
?Rho'wch le i'ch rheswm farnu, mae'r petb fel gc oleu' r dydd, 
yll a chwr€d naill. ochr daeth lord dyn drwg yn rhydd. 







w bechod mawr oed dd twyl llo dyn llwm o berchen plant, 
lo seino ei hawl o'i le i bant;, 

Y punt y flwyddyn tra een u dyddiau 'i ocs, 

a ar rôl seino'r weithred, y lordyn ddyweda'n groes. 











1T. Nid ydyw geiriau lawer ond megys niwl neu wynt, 
Ac felly geiriau lordyn, ni thalodd ond un bunt ; 
Mae hyu yn bechod gwarthus, mor 'glir a goleu' r dydd; 
Trwy dwyll a chwrdd, naill ochr daeth loidyn drwg yn rhydd. 











12 Rhyw ddiafol waith oedd twyllo hen wraig bron myn'd o'r byd i| 
Trwy wneuthur iddi seino ei income iddo gyd, t| 
Ei chadw ga'i'n flynyddol am arian lawcr llai, i | 





Ond dyna un o gampau a nhechod ffiaicd Dai. 

19. Hi gollodd hefyd arian, nis gwn i ddim o'u rhi', 
A guddiodd yn lled ddirgel yn ddiogêl yn y ty; | 
Fel barcit craff ei lygad sy'n arfer codi cyw, | 
Fe ddygodd rheiny hefyd, peth rhyfedd fod e'n fyw. | 


14. Och, och! mae'n cael pregathu, er maent ei bechod cas, 
Yr wyf yn galw'ch sylw, bob un sy'n meddu gras; 
Mae hŷn yn stain ar grefydd, mor blain a goleu'r dydd, 
Trwy dwyll a chwrdd naill ochr daeth lordyn drwg yn rhydd. 


15. Fel byddoch chwi yn gwybod beth ydyw'r son am dwyll, 
A chwrdd naill ochr hefyd? gwrandewch chwi gyda phwyll; 
Ymdrechaf roddi gwybod yn gywir ffordd y bu, 

A chwi gewch wybod hefyd y cam a gawsom ni. 


16. Yn Eglwys Capel Isaac, neu Mynyddbach waeth p'un, 
Y cododd dadl enbyd am ddrwg pechodau un; | 
Roedd plaid am gael ei chwilio ac edrych ffordd y bu, , 
A'r rhest yn cynddeiriogi, “nis cewch ddim gyda ni.” 


17. Ond ar brydnawn dydd Sadwrn daeth nifer fawr yn nghyd, 
Cytunwyd settlo'r ddadl gan yr aeloddau gyd ; 
Y drefn gadd ei llunio. a d'wedyd i chwi'r gwir, 
I fod i'r pleidiau ddewis ar bob o dri o wyr. 


18 A chyd-gyfarfod hefyd yn dawel i'r un lle, 
I setlo'r cwrdd yn drefnus, pa bryd cynnalsent e; 
A'r tystion o bog ochr i,ddweydâ pa ffordd y bu, Ŷ 
A'r gweinidogion wedi'n i roi eu barn ini. 
19. Ond ar ol cyfamodi fe dynodd lordyn "nol, 
A dywedodd wrth ei bleidwyr, “O'r hen benglwfiiaid ffol” 
Agorsoch ddrws i'm chwilio, 'rwy'n siwr o golli'r dydd, 
Os na chaf gwrdd naill ochr, nî ddcuaf byth yn rhydd. 

20. Yn ddirgel iawn heb wybod cychw ynodd ar ei dnjth, 
T'mofyn Lord Pydole, gael myn'd yn mlaen â'r gwaith ; | | 
Mae hwnw'n cael ei adael 'run goreu yn ei ddy dd, 
I gadw cwrdd naill ochr, a myni'r drwg yn rhy dd. Î 


21. Fe wnaiff y cam yn gymhwys, a'r drwg yn dda i gyd, | 
Ei fath ni allech ffeindio pe chwiliech yr. holl. fyd; Î | 
Mae yn hen Chartist creulawn, nis gellfr câel ei ail, i| 
A thyna pa'm mae enw mor fynych yn yr HAUL. | 


22. Ar ol dychwelyd adre” cyhoeddai'r cwrdd yn gloi; ê 

Gael rhwystro'r ochr arall gael amser i bae't FOÌ ; | 

Hyn £5 sydd yn dangos mor blain a goleu'r dydd; i| 

Fod rhaid caelcwrdd nail ochr cyn daethai byth. yR rhydd. i 
ŷ 


23. Rhy fach oedd tri diwrnod gael gwneyd y. gwaith 0 dde, 
Ac hefyd hol y llwon i'r lan a dyngodd e; Ŵ 
“Bedd rheini y pryd hyny yn mhell o dir yn bod, : do U 
Ar gweinidogion hefyd nis gallsent hwy a/d'od. 2 


———— 


* 


_ 


3 

24, A'r tystion oe ed ar wasgar, rhai yma a rhai draw, 
X mae eu rhif yn cynnwys dim llai nag wyth neu naw ; 
A chasglu rheiny hefyd i ddod yn mlaen mewn pryd, 
'Rhy fach oedd tri niwrnod i wneyd y gwaith i gyd 

25. Paham na cheisen digon o amser gydag e, 
Pob dyn a ddwed yn union, heb achos gwneuthur ple; 
Mai 'u hamcan gyda'r gilydd mor blain a goleu'r dydd, 
Oedd trefnu cwrdd naill ochr gael lordyn drwg yn rhydd. 


26. Cewch hanes y cyfarfod, mae bellach yn llawn bryd, 
Daeth y tri lordyn yno, a'u pleidwyr oll i gyd ; 
Deehreuodd Lord Pydole ye fuan ar y cwrdd, 
"Trwy ddarllen rhai adnodou or Bibl uwch y bwrdd. 
27. A chanwyd yno Hymnau pwrpasol at y tro, 
Mi cedwais fel rhyw drysor, maent etto yn fy ngho; 
A gweddiodd, Arglwydd! cymhorth, cryfha di 'nawr fy ffydd, 


“ Mae'r amser wedi dyfod gael lordyndlrwg yn rhydd. 


98. Y lordyn drwg areithiodd, gael myned mlaen a'r cwrdd, 
«Wel, frodyr bach, chwi welwch fy nghariter ar y bwrdd; 
O cofiwch, gwnaethoch chwithau bechodau digon ffol, 
Gwnewch im' fy helpi heddyw, mi dala'r pwyth yn ol.” 


29. “Nol hyny yn ddioedi fe gododd un i'r lan, 
A dwedodd yn ei wyneb, na chym'ren i ddim cam; 
Fod y cwrdd yn afreolaidd, a chroes i'r ammod fu, 
Fe gaiff c brofi hyny, mae yma gyda ni. 

30. Dechreuodd ef 'nol hyny a dywedyd gyda phwyll, 
Gair yn ngair fel clywsorh, heb ddywedyd dim un twyll; 
A dywedodd hefyd ragor, mae cenad oedd i fod, 

I attal “stwr yn mhellach, a rhwystro'r cwrdd y fed. 


31. Y person nhallodd fynyd, a d'wedodd wrthyf fi, 
Am dd'wedyd wrthych heddyw, os cwrdd gynnaliwch chwi, 
Na fuasai ddim yn sefyll, waith cwrdd naill ochr yw, 
Ac hefyd bydd yn achos i wawdio gweision Duw. 


392. Hen Lord Pydole ddywedodd, “ Ymlaen mi af o hyd, 
Dwy'n malio dim am un gwr a welais yn y byd ; 
'Rym ni yn ddau wr duwiol a doniol yn ein dydd, 
Trwy dwyll a chwrdd naill ochr ni mynwn “ef yn rhydd. 
33. Y gwr o blaid cyfiawnder, a ddyweBodd wrtho 'nol, 
'9 cerddweh tuag adref, a,pheidiwch bod mor ffol; 
Mae'n gam a gwarth o'r mwyaf, mor blain a goleu'r dydd, 
Garcharu dyn heb drosedd, a myni'r drwg yn rhycd. 


34, 'Dwy'n gwrando dim ar hyna, Dai Davies dere'n 'nawr, , 
Mi drinia beth o'th glwyfau er cynddrwg yw eu sawr; 
“Wel, dere'n mlaen'a dywed, a phaid a bod yn hir. 
Mewn amser byr nis gallaf i ddwedyd yr hall wir, 


SF 


35. Gyn*tieidfa fârdd Tiosog, gwrandewch “nawr aynaf íi, 
Mi draethaf y gwiszonedd yn gwbl fely bu; 
myw ddi bawn teithio nid o'wn yn mhell odre, 
A cwrddais U í 













der, elrychwdn dyma Te. 














4 


36. Gofynodd wrth fy enw, pa le yr o'wn yn myn'd, 
Siaradsom 'chydig wedi,n yn debyg i ddau ffrynd ; 
Ac yna dywedcd 1 wrthyf, y gwyddai fe am blan, 
Er llwmed oedd fy ngolwg, y buasai'n fy nghodi'r lan, 


57. Yr wyt ti'n slavo'n galed wrth weithio yma a thraw, 
Yn dyoddey gwres ac oerfel ac hefyd wynt a gwlaw ; 
Gan hyny byddi farw yn llawer cynt na mi, 
Ar dywydd drwg fel hyny 'dwy' byth myn'd maes o'r tŷ 
98. Wel, gwrando 'nawr a deall, 'nol 'wyllys ein tadeu, 
e setlodd ec mor gyfiawn a neb erioed a fu; 
Yn unig dros fy mywyd mae'r lle yn ded i fi, 
Ac wedi i mi farw mae'r lle 'n dod 'nol i ti. 


RF 


39. Yn siwr gwell it o lawer i seinio dy lei bant, 
Mi roddaf bunt bob blwyddyn i borthi'th wraig a'th blant, 
Bydd hyn i ti'n fiynyddol, wel taro y lle i fi, 
Ac ar y ffordd cytun'son,---wel dyna'r ffordd y bu. 


40. Mae gen i air yn mhellach i ddywedyd wrthych chwi, 
“Gwrandewch yn awr yn fanol, peth hyn 'nystrywioddi,. 
Âr ol im” sinio'r weithred, fe'm galwodd yr hen lwf, 

A'm halodd tuag artref a rhoi ond un bunt off. 


41. Fe gododd Lord pydole a'i fochau'n llawn o wynt, 
Gwr cyfarwydd iawn a chwythu, fe chwythodd lawer gynt; 
Mi chwytha etto'n rymys, ar y pechodau hyn, 

Yn nghyfri'r blaid naill ochr, hwy fyddant ddigon gwyn. 


42. Cyhoeddsau uwch ben cyn'lleidfa, anghyfiawn galon ddrwg, 
: Fod punt yn hollawl ddigon, heb oíni Duw na'i wg; 

Am dir oedd werth bob blwyddyn yn eithaf saith punt llawn, 
Gresynis ydyw clyted a meddwl am fath iawn. 


43. A chodwch ni&wr eich dwylaw yn uchel iawn i'r lan, 
Yn siwr fe droif y frwydr o'n ochr yn yman; 
Mi welais hyn o'r dechreu mor blain a goleu'r dydd, 
Fod rhaid cael cwrdd naill ochr cyn daethai byth yn rhydd, 


44 Wel etto, beth sy' nesa”. yn. fuan dewch,yn-llon, 
Ond oe srhyw achwyn rhyfedd yn nghylch rhyw John Si-mon, 
Mynegwch im' yn gywir pa fodd mae'r peth yn bod, 

Os cariai'r mater yma mi ddylwn gael y-clod. 

45. Wel dyma y cyhyddiad, gwrandewch chwi arnaf nawr, 
'Yn ddiweddar pasiodd trial, bu yno bledio mawr, 

'Yn nghylch rhyw ffiaidd bechod, ei.enwi nis caf mwy, 
Bu dwndwr mawr am dano, a stwrau gyda hwy. 


46. Y pwnc sydd i mi'n ddadl, o herwydd yr awr hon, 
A oes gwahanol ystyr i'r enw Jacky a John; 
í)s mae'r un ystyr ydynt fe dyngodd gelwydd ffol, 
Eir mor gywilyddus ydoedd nis gall ei alw 'nol. 

47. Os nad "run enw ydynt mae lordyn ar gwir, 
Ni feddwl.neb fel hyny pe chwiliech fôr a thir, 
Ond lordyn ddrwg ei hunan a 8dywedodd yn dra llon, 
fod gwahaniaeth diogel rhwng enw Jacky a John. 
























| 
Â 
i 





£ 





cc — 


Ee: 





5 


48. Ar ddydd y cwrdd gofynwyd a oedd heb gelu dim, 
Nabyddus a John Simon mi cym'rais yn beth syn, 
A dywedodd os o'r goreu yn ei adnabod e, tc 
Ond am y llw a dynges mae lle i wneuthur ple. 


49. Mae genyf eitha reswm i gyfiawnhau fy hun, 
Gof'nasant own yn nabod John Simon ydyw'r dyn; 
Mi hurtes i pryd hyny, wrth enw John yw'r gwr, 
Pe gofynasant Jacky nabyddswn ef yn siwr. 

50. O lordyn ddrwg o'r diwedd ti est yn ffwlcyn glan, 
Ac wedi rhoddi achos i gyfansoddi can, 
Ond gwneuthur da i'w garwr a chario'r trial cas, 
Oedd unig amcan lordyn, 'rwy'n mentro haeru maes. 


51. Pwy ddyn all ddweyd neu feddwl, sydd ar y ddaear hon, 
Fod lordyn ddyn mor ddwled nas gwydda'i mae Jacky yw John, 
Ugain4o blant bychain e fedyddiodd yn eì gol. 

Nis gallse wadu wedyn a haeru ei fod mor ffol. 


52. Ni chlyw'd am neb yn un man, nag ynte gyda hwy, 
Fedyddio neb yn Focyn pe buasai ar y plwy', 
Na Jacky mwy na hyny, 'rwy yn cyhoeddi maes, 
Nid oes gwell enw arno nag anudonwr cas. 

53. Hen lord pydolo dd'wedodd, a'i lygaid tua fri, 


Pe bnasai yn gwrdd cyfiawn a phleidwyr o bod tu, 
Fe fuasai'rjdrwg yn amlwg mor blain a goleu'r dydd, 


Ond twyll a chwrdd naill ochor a'i gwnaeth yn gwbl rydd, 


54. Wel anwyl bobl etto, i'r lan a'ch dwylaw nawr, 
A chodwch eich banerau yn ucheluwch y llawr, X 
Mae'n fìddugoliaeth etto mor blain a goleu'r dydd, 
Trwy dwyll a chwrdd naill ochr daeth lordyn drwg yn rhydd. 


55. Mae un peth etto yn "chwaneg i ddodi nawr o'ch blaen, 
'Os bydd odd'fewn i'ch gallu mi licwn gael yn lan, 
Ar ddydd y trial tyngodd mewn uchel gwrt yn hu, 
Erioed o'r blaen ni chlywsai am ei drygioni hi. 

56. Ac ynte wedi tystio a gwneuthur raly fawr, 
'Wrth ffrindiau oboffti cartref ddiwrnodau cyn myn'd lawr, 
Nad oedd efe yn hudo bod allan maes fath Iaith, 
'Y gwydde fe am berson o'r blaen fu wrth y gwaith. 


57. Hen lord pydole dd'wedodd serch fo e yn eithaf hu. 
Pe buasai yn gwrdd cyfiawn a phleidwyr o bob tu, 


' hyn etto fuasai'n amlwg mor blain a goleu'r dydd, 


Ond twyll a chwrdd naill ochor a'i gwnaeth yn gwbl rydd 


58. Wel etto'r blaid naiìl ochor gwnewch godi eich dwylaw mwy, 
Mae'r ddadl wedi ei hennill, "doedd neb o'i hochor hwy, 
Ni waeddwn buddugoliaeth wrth fyed tua thre, 
A hefyd ní ddywedwn fod pleidwyr gydag e. 
69. Daeth dau o eglws arall, fath un nis gwn p'le ceir, 
Mae hwnw yn lled fynydh yn arfer jobba gieir ; 
Yn amlwg gwelwyd diben gwr hwnw ar y pryd, 
Sef twyllo'r eglwys gartref trwy ddweyd eelwyddau gyd. 




















































6 
60. O frodyr, frodyr anwyl, 'rwy'n erfyn arnoch chwi, : 

I beidio credu hwnw a myny gweld'd ffordd bu, i 

Yn aberth rhodda'i mywyd os celwydd wyf yn ddweyd, 

'Y ewrdd a basiodd yma nid oedd ond cwrdd un blaid. 


6l. Nid oedd dim un gweinidog na thystion hefyd rai, 
Yn edrych mewn i'r mater cael gwel'd le 'roedd y bai; 
Pe buasai'n i'n cael hyny ac amser i bartoi, 
) Mae'n sicr buasai'r frwydr.o'n hochor ni yn troi. 


62. Pwy reswm ydyw tystio celwyddau ar hyd byd, y 
A gwaeddi buddygoliaeth yn uchel maes i gyd, 
.A*y frwydr heb ei hymfedd na dweyd un gair yn groes: 
Ni cheir byth mwy ei thrio gan lordyn dyddiau'i oes. 
63. Mae'n ddigon hawdd i bob dyn, yn mhob man wybod hyn, 
Paham mae hwy, ac ynte'n sefyll nawr mor din, 
Yn rhwystro cael cyfarfod, 'nol y cytundeb fu, 
A ninnau wedi ceisio hyd.eitha“n gallu ni. 


64. Gwybod mae o'r goreu i'r gwir nid ai tu hwnt, 
Wrth wneuthur teg ymchwiliad y byddai'n euop brwnt, 
Waith hyny y mae'n cadw rhag cwrdd yn ddigon pell, 
'Yn ngolwg pob dyn Duwiol nid yw un tipyn gwell. 
60. Mi glywais ddywediad gan-waith, 'rwy'n credu mae gwir yw, 
Pob gŵr a fuasai'n onest a rodini ffyrdd ei Dduw, 
Na fuasai,n waeth o chwilio a“ holi'n ddwys heb fai, 
“Ond croes i hyn yn hollawl yw ymddgiadau Dai. 
66. Gan hyny ghwi grist'nogion a theulu Iesu glân, 
O peidiwch gadw'n fugail ac athraw fel o'r blaen, 
Rho'wch [ê'i'ch rheswm farnu, mae'r peth fel goleu'r dydd, 
'Trwy dwyll a chwrdd naill ochor daeth lordyn ddrwg yn rhydd. 


67. Os cadwch ef yn mhellaeh bregethu uwch eich pen, 
-A dilyn ei esampl nis ewch i'r nefoedd wen; 
Hyn ddywed geiriau'r Iesu mor blain a goleu'r dydd, 
“Trwy dwyll a chwrdd naill ochr daeth lordyn ddrwg yn rhydd. 


[Ymddygiadau Lordyn a'i Swyddwyr mewn Cwrdd 
Eglwys ar ol i'r cwrdd naill ochor fyned-heibio,] 


68. Mi wylais ddagrau'n hidl,.mi wylaf etto fwy, 
Wrth weled crefydd Iesu gan gloeswr ar plwy, 
'Yn cael ei gwaradwyddo trwy .dorri bobl maes: 
Ti est o'r diwedd, lordyn, yn íiwl a ehythraul câs. 
9. Rhyw gyfnewidiad buan wnawd ar y bobl hyn. 
Yn nechreu'r cwrdd cyhoeddwyd ei bod a'i gwisg yn wyn, 
Yn rhodio ffyrdd sancteiddrwydd heb dynu cwmwl du, 
Ni chlywodd byd nac eglwys ddrwg air am danoch chwi, 
70. Ac waêi'r holl ganmoliaeth, Long Snowtyn ar y.pryd, | 
“Vn cyhoeddi anathema ai'tozri maeg-i gyd, 
“Roedd ìerdyn y pryd hysy, yn oni cael y cwrdd, 
Bêr mwyn brawychi craill ew'dd rhai'n 1 fyned Afwrdd, 


Ï 

































mr 
4 


71. Truenu ydyw meddwl fed crefydd y ty-ewrdd, 
A'i blodau wedi syrthio, a'i llewyrch dan y bwrdd ; 
Hen ladron, godinebwyr, a meddwon hefydrai, 
Sydd yma'n trefnu pob peth, 'does neb all ammheu.llai. 
72. Mae ganddynt gwrdd dirgelaidd, mewn bibl nid oes sait 
I fod y fath mewn un man mewn byd o dan yr haul, 
I'r gilydd llwyr faddeuant heb ddioddef cwyn na sen, 
Ac wedi dyfod allan fydd ueb yn uwch ei pen. 


79. Ar ol bod yno ronyn bydd stain bob pechod cas, 
Pe byddai'n gwbl cymaint a dwgyd gwether bras, 

Wedi cael ei dynu ymaith yn gwbl gyda hwy, 
Ni chlywir byth drachefn ddim son am dano mwy. 

44. Mi glywais haees hynod, nis aiff o'm cof yn hawdd, 
Tod swyddwr garw'i olwg a gwraig yn ffos y clawdd, 
Wath ddyfod tuag artref o gwrdd menywod gwiw ; 

Mae hyn warth o'r mwyaf ar grefydd Crist mab Duw, 
vo. A thyna'i glefyd etto, mae'n ffaelu byw fel gynt, 

Fe fu yn daer yn ceisio am fenthyg tri'gain punt ; 

Pan welodd gael ci siomi, a ffaeli cael y swm, 

Fe halodd tua'r capel cael torri maes yn grwn. 

6. Mae'n ormod gwaith o lawer i godi ei holl grach, 
Ond etto mae calonau heb glwy yn eithafiach: 

Fe ddwgwyd shawl go oleu gan lances llawen llon, 
Os ydych am.gael gwybod chwaerrfotdyn ydyw hon. 

47. Rhaid i mi ddwedyd 'chydig am hen bechodau Shon, 
Am gnawd mae e'n archwaethu, er dweyd ei fod yn oen ; 
Ei grysau aeth i'w golchi yn ddystaw bach ei hun, 

Er fod e'n berchen cymhar at ferch oedd gloff o glin. 

78. Pwy ryfedd eu bod hwy ferly, 'dyw ryfedd yn y byd, 
Pe byddent wedi myned yn lladron oll i gyd ; 

A hefyd bod yn euog o bob pechodau cas, 
&an's anudonwr hollawl sydd 'nawr yn ledio'r ma's. 
a ARALL. 
1 O gamwedd, o gamwedd i gyd! 
Fod dynion cael dyoddau fath dwy), 
Ni wnaethau ddim pobl o'r byd, 
I osod ar eraill fath lwyth ; 
Gwell yw o lawer ei moes, 
Mwy prydferth a chywir eu gair, 
Mae hyn yn ddywediad ein hoes, 
Gwaeth ydynt na thwyllwyr penffair. 
2. Os wedi cyfammodi bydd rhai, 
Ac addaw i wneuthur yn iawn ; 
Os torrant yr ammod yn gloi, 
Bydd twyll yn ei calon yn llawn; 
Ni fyddai ddim trefn ar lu, ' 
Hardd drefydd, teyrnasoedd, na gwlad, 
Ac hefyd yn mysg yr eglwysi, 
Heb osod y bwystfil dan draed. 


























































6 


- 


8 


3 Yn Eden bu ammod a bai, 


Gan Adda pan oedd yn yr ardd, 
'Doedd gwiw iddo wed'yn ìi wadu, 

'Nol bwyta o'r ffrwyth gadd ei w'ardd ; 
Yn fuan cadd allan ei droi, 

Er bod yn cymdeithas ei Dduw, 
Y farn a gadd allan ei rhoi, 

Mae marw a fyddai nid byw. 


Aml anghraifftiau sydd yn bod 

Am gospedigaethau gwir yw, 
Pwy bynag droseddo 'does glod, 

Ond disgwyl am gyfiawn farn Duw ; 
Os drwg wnaiff brenhinoedd y byd, 

'Trwy dorri ammodau a wraed, 
X gyfraith a'i cospa hwy gyd, 

Mewn Ysgrythyr y dywediad a gaed. 
Gwir mawr a chyffredin ei riw, 

Gwir ydyw nas gallant hwy ddîm 
Dihangid ac aros yn fyw, 

Mae'r gyfraith yn meddu'r fath rym; 
Maes-lywydd enwocaf ein hoes, 

Os anufyddhau a wnaiff hwn, 
'Trwy dwyllo a gwneuthur yu groes, 

Y gyfraith a'i cospa, mi wn. 
Ond 'rhen lordyn, a'i fyddyn ddrwg rai, 

Ni pharchant y gyfraith na Duw; 
Cyflawnant ei drygai yn ddilai, 

O credwch yr-hanes, gwir yw ; 
Hwy dorrant gyfammod mewn rhith, 

A haerant gelwyddau o'r bron, 
Mae'n hyfryd gael myned o'u plith, 

At bobl sy'n dduwiol a llon. 


7 Er tyngu celwyddau nid da, 


'Trwy dwyllo a dŵssi, medd rhai, taf 
Maes wed'yn hwy ehwarddant, ha! ha! 
Pregethi o hyd a gaiff Dai; 
O dyma yr gwirionedd am dano, 
Ni lwydda ddim crefydd fel hyn, 
Te gedwir y drygau mewn co', 
Medd Iesu fu farw ar fryn. 


Ymhen amser ac oesoedd yn mlaen 
Bydd meddwl a choffa gan rai, 
Ac hefyd hwy ganant ei gân,. 
) el oly. 
Waith iddo gyflawni fath fai ; 
A'i dafod fe dynnodd i'r llawr 
Ŷ ; 
Sailiau gwir grefydd ein Duw, 
Trwy dyngu celwyddau mor fawr, 
li glwyfau ni well tra b'o byw. 


DIWEDD. 


